FE 


cull sl. N9 Buhay OFW 
eslellg o4! 10 Qur'an at ang Siyensiya 
duwsillg Ayull 3SLeYl 12 Mysterious and sacred places 
wal 14 Magtawanan Tayo 
duyall aai eb 15 Pag-aralan ang Arabik 
do rika 16 Isyung Pangkalusugan 


asulall sYSU| 17 Pinoy Recipe 
SLY! cya ol gil Gab 
Maging Timbang sa Trabaho 


#psama gill by 18 Talambuhay ng Propeta 
gaYuy| asal 19 Mga Batas 
du] asli! 29 Mga Kultura 
dsubil ww ys 21 May Nagdisenyo Ba Nito? 
Crekally AY] LL.a 22 Isyung Pang-Muslim 


1A O|AII (GULAT! GAI] |5 all 
Kuwait Philippine Cultural Center 


UPANG TAYO'Y MAGKILALANAN “:- cayLasi! 


PUPUIPAYSE 
Ang Mundo Kung Ating Pagmasdan 


Kami po ay malugod na nag-aanyaya sa inyong pagbisita sa ating center sa 
Farwaniyah, Kuwait 

ILAN SA MGA PROGRAMA NG KPCCenter: Pagtuturo ng wikang Arabik 
. Mga Pamamasyal at Paglilibang : Mga programang Pampalakasan - Mga 
kompetisyong Pangkultura - Mga seminar tungkol sa mga tradisyon at kaugaliang 
Kuwaiti - Seminar para sa mga Muslim na magpapakasal - Mga panayam tungkol 
sa mga okasyong pang-Islam, mga kapistahan at okasyong pambansa - Mga 
programa sa pakikipagtulungan sa Philippine Embassy sa Kuwait - Pag-iimprinta 
ng mga aklat, pamphlets, booklets, tracts, magazines at iba pa. 


KSI! Tail GB IbAY! byk all JS 
Ang Banal na Qur'an Tungkol sa Pagbuo ng Ulap at Ulan 


Ullessis Faeldin Abaya, (965) 95592382, ullessis yahoo.com, (Columnists: Joselito Tabing, Issa Mohammad Tragua, 
Brother Muhammad F. Sumaway, Ustad Abubaidah Salud Satol, Ustad Wahibie Tamana, Ustad Muslimin Palami Bhiruar, Sister 
Sarah Mailyn Rodriguez, Sister Elisea Um Ismael Vallado, Halaga Pahima Guiabal, aa Halima Mantawil, Phot 


Hg Gervin Callo, Alvin Baltazar, Laurencio Bulosan, Jr. [ : Noushad Mangalathop Publisher: Kuwait Philippine Cultural Gehiier 
2016 Farwaniya, Block 1, Streets 74 corner 72, Bldg. 12, Tel. 24712574, 24756796, Fax: (965) nay 02), Hotline: 97802777 


kpecenter.com, pagusapan.com, 1: Mohammad Ismail Al-Ansari, | “al Director: Fahad Mohammad Al-Shimary 


Cover Photo @ Porlakshots 


ng Pag-usapan Po Natin! Filipino Magazine ay 
A:: official publication ng KPCCenter. Ang Kuwait 

Philippine Cultural Center ay isang kalipunan, isang 
kongregasyon, at isang center kung saan nagtatagpo 
ang mga layunin para sa kaunlaran sa pamamagitan ng 
pakikipag-ugnayan sa mga Filipino sa Kuwait, ano man 
ang kanilang relihiyon, tribo, at kasarian. Ang layunin nito 
ay upang makapagtatag ng isang sentrong pangkultura 
at pang-edukasyon upang tangkilikin ang lahat ng 


maiinam na kultura at mga anyo ng edukasyon. Ito rin 
ay nakikipagkasundo, at lahat ng mga gawain nito ay sa 
pamamaraang tuwiran at katamtamang pakikitungo, na 
nag-aanyaya sa lahat upang sama-samang makapagtatag 
ng bukas na mga talakayan tungkol sa lahat ng aspeto ng 
pamumuhay. 


Ang mga nilalaman, pananaw at mga opinyong nailathala 
sa magazine na ito ay di kailangang kumatawan ng 


KPCCenter, kahit pa ito ay isinulat ng isang empleyado 
nito. Ang lahat ng pagsisikap ay ginagawa upang 
maiwasan ang pagkakamali sa mga impormasyong 
nilalalaman ng mga artikulo, ngunit, walang pananagutan 
kahit anuman ang maaaring ipagpalagay sa magazine na 
ito o sa tagapaglathala nito, ang KPCCenter. 


Para sa mga komento at mga katanungan, mag-e-mail sa: 
abaya@alnajat.com.kw, or ullessis yahoo.com 


FEATURE 


ad 


Pagod na Pagod Ka Na Ba? 


AANMAN sa daigdig, hindi malaman ng mga 
tao kung alin ang uunahin: trabaho o pamilya? 
Ang dahilan, ayon sa isang reperensiya, ay 
ang globalisasyon, bagong teknolohiya, at walang- 
pahingang ekonomiya.” Oo nga't nagdulot ito ng 
kasaganaan, pero may kapalit ito. Sabi ng isang 
awtor: “Milyun-milyon sa atin ang nasasagad sa 
trabaho, natatambakan ng gawain, at nasasaid ang 
lakas. Talagang pagod na pagdd tayo.” 


ldagdag pa rito ang nakapanlulumong epekto ng 
pagbagsak ng ekonomiya kamakailan. Sa buong 
daigdig, maraming manggagawa-ordinaryong mga 
trabahador man o nag-oopisina-ang nawalan ng 
trabaho at tahanan. Malamang na naiisip nilang 
sana'y makapagtrabaho sila uli. 


Gaano kalala ang problema? 


e Sa Europa, 6 sa bawat 10 manggagawa ang nai- 
stress sa trabaho. 


e Sa Estados Unidos, 1 sa bawat 3 manggagawa 
ang nakadaramang ubos na ang kanilang lakas dahil 
sa sobrang trabaho. 


“Pag-uwi ko galing sa trabaho,” ang sabi 
ng isang ina, “kailangan ko pang magluto, 
maglinis ng bahay, maglaba, sunduin ang mga 
bata, tulungan sila sa kanilang takdang-aralin, 
paliguan sila at patulugin. Pagkatapos, para 
na akong lantang gulay.” Milyun-milyon sa 
tinatayang 1.2 bilyong manggagawang babae 


sa buong daigdig ang may ganito kahirap na 
“sideline.” Bagaman may sideline din ang 
mga kalalakihan, ipinakikita ng mga surbey 
na karaniwan nang inaayawan nila ang mga 
gawaing-bahay. Kadalasan nang mga babae 
ang bumabalikat sa lahat ng ito, nagtatrabaho 
man sila o hindi. 


e Sa Canada, mahigit 2 sa bawat 3 manggagawa 
ang nahihirapang maging timbang sa kanilang 
trabaho at pamilya. 


e Tinatayang mahigit 600 milyong manggagawa, 
o 22 porsiyento ng mga manggagawa sa buong 
daigdig, ang nagtatrabaho nang mahigit 48 oras 
bawat linggo. 


Ipinakikita ng mga estadistikang ito ang masaklap na 
kalagayan ng mga manggagawa. Ayon sa ilang pag- 
aaral, ang mahaba at iregular na oras ng trabaho ay 
posibleng maging sanhi ng pagkakasakit, pagkasira 
ng ugnayan, paghihiwalay, at diborsiyo. Maaari ding 
mapabayaan ng mga magulang ang kanilang mga 
anak. 


Ikaw, subsob ka ba sa trabaho? O isa ka sa milyun- 
milyong walang trabaho? Gusto mo bang maging 
mas timbang sa iyong trabaho at pamilya? Kung oo, 


paano mo kaya ito magagawa? (Gumising!) E 


Pag-usapan Po Natin! Filipino Magazine, Issue 70 | 3 


FEATURE 


d 


A MGA panahong ito na bagsak ang ekonomiya, 
Gama ng marami na magkaroon ng matatag na 

trabahong makatutugon sa mga pangangailangan 
ng kanilang pamilya. Hindi ito laging madali, lalo't 
libu-libo ang nawawalan ng trabaho. Kung isa ka 
sa mga biglang nawalan ng trabaho, malamang 
na nagkukumahog ka ngayon sa paghahanap ng 
ibang trabaho. Para magkaroon ng kasiya-siya at 
makabuluhang buhay, kailangan nating magtrabaho. 
Pero hindi lang iyan ang dapat gawin. Kailangan ding 
maglaan ng panahon sa pamilya, paglilibang, at sa 
Diyos. Paano ka magiging timbang sa mahahalagang 
aspektong ito ng iyong buhay? 


PANAHON SA TRABAHO, PANAHON SA SARILI 


Ang pagiging subsob sa trabaho sa loob ng 
matagal na panahon ay posibleng maging sanhi 
ng sobrang katabaan, sakit sa puso, aksidente sa 
trabaho, pagiging alkoholiko at drug dependent, 
pagkabalisa, sobrang pagod, depresyon, at 
maraming iba pang karamdamang dulot ng 
stress. Nakamamatay rin ang pagiging subsob 
sa trabaho. Ayon sa isang ulat, tinatayang mga 
10,000 katao ang namamatay sa Hapon taun-taon 

dahil sa pagiging subsob sa trabaho-- sinda 
ng namamatay sa aksidente sa sasakyan sa 
H bansang iyon taun-taon. Ang pen 
ito-na tinatawag nilang karoshi- 

- Nangyayari din sa ibang mga bansa. 


Kaya napakahalagang maging timbang, 
Huwag hayaang magin | 
In pagan angi 


magtrabaho para mabuhay, hindi mabuhay 
para magtrabaho,” ang sabi ni Andrew na may 
tatlong anak. Kapag naglalaan ka ng panahon sa 
pagrerelaks at paglilibang, mabibigyan mo rin ng 
pansin ang pangangailangan ng iyong pamilya. 
Pero hindi ito madali, lalo na kung marami kang 
bayarin. 


PERA O PANAHON? 


Naniniwala ang ilang iskolar noong ika-20 siglo 
na dahil sa pag-unlad ng teknolohiya, hindi 
na kailangang magpakahirap ang mga tao sa 
pagtatrabaho at mararanasan na ang “panahon 
ng pagrerelaks.” Noong unang mga taon ng 
dekada ng 1930, inihula ni Propesor Julian Huxley 
na sa hinaharap wala nang magtatrabaho nang 
mahigit sa dalawang araw bawat linggo. Sinabi 
naman ng negosyanteng si Walter Gifford na sa 
tulong ng teknolohiya, “magagawa ng bawat isa 
ang anumang nais niya .. . , may panahon na 
para sa mga gawaing talagang magpapasaya sa 
puso at magpaparelaks sa isip.” 


Paano naman ang materyal na mga bagay 
na inaasam ng mga tao? Ipinagmalaki ng 
sosyologong si Henry Fairchild na sobra-sobrang 
produkto ang magagawa ng mga pabrika, kahit 
magtrabaho lang nang apat na oras bawat araw 
ang mga manggagawa. Nagkatotoo ba ang mga 


n a iyon? Talagang napakabilis ng pag-unlad 


ng ekonomiya noong ika-20 at ika-21 siglo. Kung 
tutuusin, ang laki na sana ng iginaan ng trabaho. 
Pero ano ao "GA Ganito ang isinulat ni 
laha do 3ra mit 


Pag-usapan Po Natin! Filipino Magazine, Issue 70 15 


FEATURE 


Ang usok mula sa mga kalang de-kahoy ay itinuturing na 
pangunahing sanhi ng kamatayan sa papaunlad na mga bansa, 
kung saan apat na milyon katao ang namamatay taun-taon dahil 
sa mga sakit sa palahingahan na dulot ng usok. Sinasabi ng mga 
mananaliksik na ang nakalalasong kemikal mula sa kalang de- 
kahoy o de-uling ay kasintapang ng lasong nasa usok ng sigarilyo. 


Estados Unidos - “Sa bawat empleadong naninigarilyo, ang 
isang pribadong kompanya... . ay nagkakagastos ng karagdagang 
55,816 taun-taon kumpara sa empleadong di-naninigarilyo,” 
ang sabi sa report ng New York Times. Ayon sa impormasyong 
nakolekta ng mga researcher sa Ohio State University, ang 
karagdagang gastos na ito ay resulta ng pagbe-break para 
manigarilyo, mas malaking gastos para sa pangangalaga sa 
kalusugan, at madalas na pag-absent. Ang isa pang dahilan ay 
ang pagiging di-produktibo ng empleado, malamang na dahil sa 
mga epektong nararanasan niya kapag hindi nakapanigarilyo. 


Ang gatas ng mga “K@ASINO ma 


ina, ilang BB araw. 8 Australia - Ang 8s mga 
a pagkapanganak ” simulated-gambling app 
nila, ay natuklasang (application) para sa mga 


may mahigit 700 uri smartphone at iba pang 
ng baktirya - higit gadyet ay nagiging popular 
pa “sa inaasahan sa mga bata. May ilang app 


ng mga eksperto. na parang totoong laro sa 
Patuloy na inaalam 8 casino pero mas madaling 
ng mga mananaliksik ipanalo. Nagbababala ang 
R ang biyolohikal isang report ng gobyerno na 
na pakinabang na dahil sa mga larong ito, baka 
dulot nito sa mga maging normal na lang sa 
sistema ng panunaw mga bata ang pagsusugal 
at imyunidad 8 ng “at baka maging sugarol sila 
"| bagong-silang na paglaki nila.” 
sanggol. 


6 | an Po Natin! Filipino Magazine, Issue 70 


“Dahil hindi ginagawa ng mga pastor at ng mga 
mananampalataya ang kanilang sinasabi, at hindi rin nakikita 
sa kanilang buhay ang kanilang ipinangangaral, nasisira ang 
kredibilidad ng Simbahan.” --Pope Francis. 


CL... FTIBESSS 


Ipinagbawal 


BC anit ng mga plastic bag Nasabat ng mga awtoridad sa Malaysia 
na puwedeng ikamatay ng ang 24 na tonelada ng kontrabandong ivory, o garing -- 
mga hayop na makakakain mahigit 1,000 pangil ng elepante--na nakatago sa 
nito. Sa halip, ipino-promote dalawang kargamento ng mahogany. Ayon sa mga 
ss Ng gobyerno ang paggamit conservationist, ito ang pinakamaraming nasabat 
" ng biodegradable na mga na ivory. Ang kargamento ay nanggaling sa Togo at 
s lalagyan bilang kapalit. dadalhin sana sa China. 


| Ipinakikita ng isang pag-aaral sa mga relihiyon sa 

Are you good a a daigdig na ang mga taong “walang kinaaanibang 
without God? . relihiyon,” pero baka hindi naman ateista, ay 
umabot na sa 1.1 bilyon. Pumangatlo sila sa 


Millions are. Kristiyanismo na may 2.2 bilyong miyembro at sa 

" Islam na may 1.6 bilyong miyembro. Pang-apat 
naman ang Hinduismo na ang miyembro ay mga 
1 bilyon. 


Japan - Ayon sa report ng The Japan Times, dumarami ang 
mga kabataang Hapones na ayaw tumanggap ng promosyon 
sa trabaho. Apatnapung porsiyento ang nadidismaya dahil sa 
kawalan ng etika at sobrang pandaraya. Maraming empleado ang 
hindi makapagsabi ng kanilang opinyon o malayang makipag- 
usap sa kanilang mga boss. Noon, kinakatandaan na ng mga 
empleado ang kanilang trabaho. Pero ngayon, 60 porsiyento ng 
mga kabataan ang nananatili lang sa kanilang trabaho dahil wala 
pang dumarating na mas magandang oportunidad. 


Ayon sa isang 
report ng UNICEF tungkol sa timugang bahagi ng Sahara 
sa Aprika, “38 porsiyento lang ng mga batang wala pang 
5 taon ang may birth certificate.” Pero sa ilang lugar doon, 
“mahalagang mairehistro ang kapanganakan ng mga 
bata para mabigyan sila ng serbisyong pangkalusugan 
at edukasyon, at para makatanggap ng mana ang mga 
ulila mula sa kanilang mga magulang,” ang sabi ni Elke 
Wisch, deputy regional director ng UNICEF para sa 
silangan at timugang Aprika. 


China - Ang mga turista mula sa China ay gumastos ng 5102 
bilyon (U.S.) sa pamamasyal sa ibang bansa. Sinabi ng UN 
World Tourism Organization na dahil sa halagang ito, sa kauna- 
unahang pagkakataon, China ang may pinakamalaking nagastos 
sa internasyonal na turismo-- mas mataas kaysa sa Germany na 
gumastos ng 584 na bilyon at sa Estados Unidos na gumastos 
ng 583 bilyon (U.S.). 


m- 


aaa Ma PI : 
a 


. EN, 


- 


Japan - Isang pag-aaral na iniulat sa BMJ, isang 
medical journal sa Britain, ang sumubaybay sa 
halos 68,000 katao sa Japan sa loob ng mga 23 
taon. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga 
babaing ipinanganak sa pagitan ng 1920 at 1945 
na nagsimulang manigarilyo bago mag-20 anyos ay 
mas maikli nang sampung taon ang buhay kaysa sa 
mga babaing hindi kailanman nanigarilyo, ang mga 
lalaki naman ay mas maikli nang walong taon. 


Spain - Naniniwala ang isang grupo 
ng mga siyentipiko na posibleng 
may kinalaman ang mga tao sa 
naganap na lindol noong 2011 sa 
Lorca, sa timugang bahagi ng Spain, 
na kumitil ng siyam at puminsala ng 
marami. Nakita ng mga geologist na 
may koneksiyon ang napakalakas 
na lindol na iyon at ang mga lugar 
na pinagkunan ng  pagkarami- 
raming tubig sa ilalim ng lupa para 
sa irigasyon. 


Daigdig - Taun-taon, ang mga insurance 
company ay nagbabayad ng mga 550 bilyon 
(U.S.) dahil sa mga pinsalang dulot ng 
masamang lagay ng panahon. Ang halagang 
iyan, na tumataas pa dahil sa implasyon, ay 
nagiging higit pa sa doble bawat dekada mula 
noong dekada '80. 


Brazil - Mula 1980 hanggang 2010, halos 800,000 katao sa Brazil 
ang namatay dahil sa baril. Mahigit 450,000 biktima ang nasa 
edad 15 hanggang 29. Ipinakikita ng isang pag-aaral kamakailan 
na ang mga pagpatay ay kadalasan nang resulta ng pag-aaway 
sa tahanan, alitan ng magkakapitbahay, selos, o pagtatalo ng mga 
drayber. 


8|P 3g-usapan Po Natin! Filipino Magazine, Issue 70 


BUHAY OFW Abdullah Joselito Tabing 


By LEE CANETE! 
| 
4 


Ang Pagbabalik 


IKA-SAMPUNG YUGTO - “BAHAY 
KALINGA” 


lang araw ang nagdaan, sa loob ng tinatawag nilang 
[Banay Kalinga sa loob ng POLO, bago naging 

panatag ang aking kalooban. Nagkaroon ako ng mga 
bagong kaibigan, si Mayette, isa ring kasambahay na 
tumakas sa kanyang amo dahil bukod sa minamaltrato 
ay halos isang taon hindi pinasahod. Pero hindi 
kagaya sa nangyari sa akin, nagawa ni Mayette na 
dumiretso dito sa POLO nang tumakas sya sa amo 
nya. Nag file sya ng kaso, sa tulong ng mga opisyal 
ng POLO, laban sa mga amo nya at kasalukuyang 
dinidinig sa korte. Kasamang kinasuhan ang ahensya 
nya sa Kuwait at Pilipinas. Si Anabelle, kababayan ko 
dahil magkalapit lang ang aming bayan, ang tinatawag 
nilang “pasaway” sa grupo. Pasaway dahil nagkaroon 
ng Boyfriend sa texting at hinimok syang tumakas, 
sa pangakong bibigyan ng mas magandang trabaho. 
Pero ibinahay lang ng boyfriend nya at inanakan. 
Ilang buwan na sya sa loob ng Bahay Kalinga dahil 
naguguluhan ang isip kung paanong gagawin sa 
problema nya, walang papeles ang anak nya dahil 
hindi sila kasal ng boyfriend nya, na isang malaking 
bawal sa bansang Kuwait. Bukod pa dun ay natatakot 
syang iuwi sa kanila ang anak nya. Paano nga naman 
nya ipapaliwanag sa asawa't anak nya na nagkaroon 
sya ng anak sa ibang bansa, anak na ipapasalubong 
nya pag-uwi imbes na bagong sapatos o chocolate. 
Si Noraisa, isang dalagang Muslim, na sa kabila ng 
pagiging muslim nya ay nagawa pa rin syang abusuhin 
ng kanyang mga amo. Sa sahod na 60KD ay gawain 
nya lahat ng trabaho sa dalawang palapag na bahay 
ng amo nya, bukod pa sa pag-aalaga ng dalawang 
anak ng amo nya. Swerte na raw kung makatulog 
sya ng diretsong limang oras sa isang araw. Kalimitan 
ay alas dos na ng madaling araw kung makatulog 
sya, at ang gising naman ay alas sais ng umaga. 


Sa oras ng pagkain, kagulo lagi kami. Pagsasaluhan 
naming magkakasama ang isang galong kanin at 
konting ulam, at sabaw na kung tawagin nila ay “Ocean 
Deep”, dahil kasing lalim ng dagat ang dapat sisirin 
bago makuha ang laman nito. May apat na kwarto sa 
loob ng Bahay Kalinga. Sa kwarto namin na Room # 


2 ay labing-isa kami, labing-isang tao na maghahati 
hati sa isang galong kanin! Magkaganun man ay 
nagpapasalamat na rin kami sa taga POLO, dahil 
nabigyan nila kami ng masisilungan at matutulugan. 


Sa tulong at ayuda na rin ng isang opisyal ng POLO 
ay patuloy na dininig ang kasong isinampa ko sa 
korte laban sa mga amo ko, sa ahensya ko sa 
Kuwait at sa tatlong lalaking nagsadlak sa amin 
ni Chandrika sa casa. Nakulong ang amo kong 
lalaki, habang dinidinig ang kaso. Nakailang ulit na 
nagpunta sa Bahay Kalinga ang amo kong babae 
upang makipag-areglo. Nagmamakaawa sya na 
iurong ko ang kaso laban sa kanila ng kanyang 
asawa kapalit ng mapagkakasunduang halaga. 
Samantala, ang tatlong kalahi ni Chandrika ay agad 
na nadesisyunan ang kaso laban sa kanila. Dahil na 
rin sa matibay na ebidensya at salaysay namin ni 
Chandrika ay nahatulan silang makulong ng ilang taon. 


Makalipas ang halos dalawang buwang paghihintay 
at labis na pagkainip sa magiging resulta ng isinampa 
kong kaso ay nagpasya akong tanggapin na lang ang 
alok ng dati kong amo, sampung libong Kuwaiti Dinar 
kapalit ng pag-urong ko ng demanda laban sa kanila. 
Mas minabuti ko na lang na tanggapin ang pera, na 
magagamit ko upang makapag-simula ng panibagong 
buhay sa baryo, kesa patuloy na ipaglaban ang kaso 
na alam kong makamit ko man ang katarungan ay 
hanggang ganun na lang ang magiging tuldok ng 
istorya, nakulong ang amo ko at ako ay uuwing wala 
man lang kahit isang kusing. Makamit ko man ang 
hustisya ay hindi ko na rin maibabalik pa ang nakaraan. 
Naging praktikal na lang siguro ako, dahil para sa 
akin hindi na maibabalik kung ano man ang nawala 
sa katauhan ko sa nangyaring bangungot sa buhay 
ko. Ang ahensya ko naman sa Kuwait ay pinagbayad 
ng kaukulang halaga dahil sa pagpapabaya sa aking 
karapatan bilang OFW. 


TO BE CONTINUED (gmanetwork.com/news/story) 
(Ang buong kwento ay makikita sa ating website: www. 
pagusapan.com) " 


Al-Sadiq Area, Block 1, Street 101, Villa No. 816 4 817. www.philembassykuwait.gov.kw 


Hotline 99558527. Emails: polokuwait2012@yahoo.com / jabriyaowwkwt2011@gmail.com 


Pag-usapan Po Natin! Filipino Magazine, Issue 70 |9 


DUGUAN MANI Ullessis Faeldin Abaya 


atutunghayan sa Banal 

na Qur'an: (At Aming 

ibinaba ang mga hanging 
nagbibigay-unlad (upang punuin 
ng tubig ang mga ulap) pagkaraan 
ay hinayaan Naming bumuhos ang 
tubig (ulan) mula sa himpapawid, 
at ipinagkaloob Namin ito sa inyo 
bilang inumin, at hindi kayo ang 
nagmamay-ari ng mga imbakan 
nito (upang ibigay sa mga 
magugustuhan ninyo o ipagkait 
sa sinumang hindi ninyo gusto).) 
(15:22) 
Ang makabagong siyensiya ang 
nagpatunay sa mga siyentipikong 
pananaw na nabanggit sa talatang 
ito ng Banal na Qur'an. Ang hangin 
ay nagdadala ng mga maliliit na 
butil na maalat na tubig sa itaas 
sa kalawakan. Ang mga maliliit 
na butil na ito ay tinatawag na 
'aerosols' na gumaganap bilang 
silo ng tubig at bumubuo ng mga 
patak sa ulap sa pamamagitan ng 
pagtipon sa kapaligiran ng hamog 
o ang tinatawag na water vapor. 
Ang mga ulap ay nabubuo mula 
sa hamog na kumakapal sa paligid 
ng tinatawag na salt crystal at 
alikabok sa hangin. Dahil ang 
mga patak ng tubig na nasa 
mga ulap ay napakaliit, ang mga 
ulap ay lumulutang sa hangin, 
nangagkalat sa kalawakan. Kaya, 
ang kalangitan ay maulap. Ang 
mga maliliit na butil ng tubig na 
pumapaligid sa tinatawag na salt 
crystal at alikabok ay kumakapal 
at nagbubuo ng patak ng ulan, 
na higit na mabigat kaysa hangin 
kaya nalalaglag ito mula sa ulap at 
magsimulang bumagsak sa lupa 
bilang ulan. 
Ang Allah ay nagwika: (Hindi 
ba ninyo nakikita na ang Allah 


ang napapasulong sa mga ulap 


nang marahan, pagkaraa'y 
pinagsasama ang mga ito, at 
pagkaraa'y ginawang isang 
buntong magkapatung-patong 
at inyong makikita ang pagpatak 
ng ulan mula sa pagitan ng mga 
ito. At kanyang ibinaba mula sa 
kalangitan ang (tila) bundok na 
ulang may yelo, at patamaan nito 
ang sinumang Kanyang nais at 
iiwas ito sa sinumang Kanyang 


nais. Ang nagliliwanag na kislap 
ng kanyang (ulap) kidlat ay halos 
ikabulag ng paningin.) (24:43) 

Ang pagbuo at paghubog ng mga 
ulap na may tubig ay naaayon sa 
tiyak na mga pamamaraan at mga 
yugto. Ang mga sumusunod ay 
mga yugto ng pagbuo ng tinatawag 
na cumulonimbus - isang uri 
ng ulap na may ulan: Unang 
Yugto: Ang pagpapailanlang: Ang 
mga maliliit na ulap ay dinadala 


10| Pag-usapan Po Natin! Filipino Magazine, Issue 70 


e Ang ulap na tinatawag na cumulonimbus. Ang larawang ito ay kuha 
mula sa satellite ng NASA. Tila may isang makapangyarihang kamay 
na nagtutulak sa mga ulap na cumulus sa pook ng pagtitipunan 


e Ang mga sumusunod ay mga yugto ng pagbuo ng tinatawag na cumulonimbus - isang uri 


ng ulap na may ulan 


at tinitipon paitaas ng hangin. 
Ikalawang Yugto: Ang pagsasama- 
sama: Ang mga maliliit na ulap 
(cumulus) ay dinadala ng hangin 
upang magsama-sama, bumubuo 
ng higit na malaking ulap. Ikatlong 
Yugto: Ang Pagbubunton: Kapag 
ang maliliit na ulap ay pinagsama- 
sama, ang hihip-pataas (updrafts) 
sa loob ng malalaking ulap ay 
lumalakas. Ang bhihip-pataas na 
malapit sa gitna ng ulap ay higit 
na malakas kaysa sa mga nasa 


gilid. Ang mga hihip-pataas na 
ito ang siyang nagiging sanhi 
upang lumaking patayo o paitaas 
ang pinakakatawan ng ulap, kaya 
naman ang ulap ay magkapatung- 
patong. Ang paglaking paitaas 
ang nagiging sanhi na maabot 
ng pinakakatawan ng ulap ang 
malalamig na bahagi sa papawirin, 
kung saan ang pagbuo ng mga 
butil ng tubig at tubig na may yelo 
(hail) at magsimulang lumaki nang 
lumaki. Kapag ang mga butil ng 


tubig at ng tubig na may yelo na 
ito ay lubhang mabigat na at hindi 
na kaya pang buhating paitaas ng 
hihip ng hangin, magsisimulang 
bumagsak ang mga ito mula sa 
ulap bilang ulan, ulang may yelo at 
iba pa. 

Magkakaroon ng kuryente ang 
ulap kapag ang ulang may yelo ay 
bumabagsak sa bahagi ng ulap na 
may matinding lamig na butil-tubig 
at kristal na yelo. Sa pagbungguan 
ng butil-tubig at malabatong ulang 
may yelo, bigla silang magyeyelo 
at maglalabas ng di-nakikitang 
matinding init. Pinananatili nitong 
mainit ang paligid ng malabatong 
ulang may yelo (hailstone) kaysa 
kapaligiran ng yelong kristal (ice 
crystals). 

Kapag ang malaking ulang may 
yelo (hailstone) ay madikit sa 
ice crystals, mayroong isang 
mahalagang kaganapang 
mangyayari: ang mga elektron 
ay dadaloy mula sa malamig 
na bahagi patungo sa maiinit 
na bahagi. Kaya naman, ang 
hailsione ay magkakaroon ng 
negative charge. Ganoon din 
naman ang magaganap kapag ang 
napakalamig na butil (ng tubig) ay 
madikit sa hailstone, ang maliliit 
na yelong may positive charge ay 
mababasag. Ang mga magagaang 
na butil na may positive charge 
ay papailanlang sa mataas na 
bahagi ng ulap sa pamamagitan 
ng pataas na hihip ng hangin. Ang 
ulang may yelo (hail) ay babagsak 
tungo sa ibabang bahagi ng ulap, 
kaya naman ang pinakamababang 
bahagi ng ulap ay magkakaroon ng 
negative charge. Ang mga negative 
charges na ito ay ilalabas ng kidlat. 
Masasabi nating ang ulang may 
yelo o ang hail ang pinakapunong 
dahilan sa pagkakaroon ng kidlat. 


(thekeytoislam.com) m 


'o Natin! Filipino Magazine, Issue 70 [11 


Sarah Mailyn Rodriguez 


t was massive, one of the first 

great cities of the Western 

Hemisphere. And its origins 
are a mystery. It was built by 
hand more than a thousand years 
before the swooping arrival of the 
Aztec in central Mexico. But it 
was the Aztec, descending on the 
abandoned site, no doubt falling 
awestruck by what they saw, who 
gave it a name: Teotihuacan. 


A famed archaeological site 
located fewer than 50 kilometers 
from Mexico City, Teotihuacan 
reached its zenith between 100 
B.C. and A.D. 650. It covered 21 
square kilometers and supported 


12| 


a population of a hundred 
thousand, according to George 
Cowgill, an archaeologist at 
Arizona State University and a 
National Geographic 8 Society 
grantee. “It was the largest 
city anywhere in the Western 
Hemisphere before the 1400s,” 
Cowgill says. “It had thousands 
of residential compounds and 
scores of pyramid-temples and 
was comparable to the largest 
pyramids of Egypt.” 

Oddly, Teotihuacan, which 
contains a massive central road 
(the Street of the Dead) and 
buildings including the Temple 


Filipino Magazine, Issue 70 


of the Sun and the Temple of the 
Moon, has no military structures -- 
though experts say the military 
and cultural wake of Teotihuacan 
was heavily felt throughout the 
region. Who Built It? Cowgill 
says the site's visible surface 
remains have all been mapped in 
detail. But only five percent has 
been scientifically 8 excavated. 
Scholars once pointed to the 
Toltec culture. Others note that 
the Toltec peaked far later than 
Teotihuacan's zenith, undermining 
that theory. Some scholars say the 
Totonac culture was responsible. 
No matter its principal builders, 
evidence shows that Teotihuacan 
hosted a patchwork of cultures 
including the Maya, Mixtec, and 
Zapotec. One theory says an 
erupting volcano forced a wave of 
immigrants into the Teotihuacan 
valley and that those refugees 
either built or bolstered the city. 


The main excavations, performed 
by Professors Saburo Sugiyama 
of Aichi Prefectural University 
in Japan and Ruben Cabrera, a 
Mexican archaeologist, have been 
at the Pyramid of the Moon. It was 


there, beneath layers of dirt and 
stone, that researchers realized 
the awe-inspiring craftsmanship 
of Teotihuacan's architects was 
matched by a cultural penchant 
for brutality and human and 
animal sacrifice. Inside the temple, 
researchers found buried animals 
and bodies, with heads that had 
been lobbed off, all thought to be 
offerings to gods or sanctification 
for successive layers of the 
pyramid as it was built. 


It's unclear why  Teotihuacan 
collapsed, one theory is that 
poorer classes carried out an 
internal luprising “against the 
elite. For Cowgill, who says more 
studies are needed to understand 
the lives of the poorer classes 
that. inhabited 8B8BTeotihuacan, 
the mystery lies not as much 
in who built the city or in why it 
fell. “Rather than asking why 
Teotihuacan collapsed, it is more 
interesting to ask why it lasted 
so long,” he says. “What were 
the social, political, and religious 
practices that provided such 
stability?” 

(science. nationalgeographic.com) 


TAGALOG JOKES Issa Mohammad Tragua 


HOLDAPER: pumili ka yang wallet mo o pasasabu- 

gin ko utak m0?! 

LALAKI: bahala ka!! parehas naman walang laman 
yan eh .. 


KILLER: Pangalan mo Mrs? 

MRS: Inday po! 

KILLER: Kapangalan mo inay ko, di na kita papa- 
tayin! Ikaw Mr? 

MR: Juan po, but my friends call me Inday! 


ALE: Juan saan ang nanay mo? 
JUAN: Bakit nyo po siya hinahanap? tungkol po ba 
saan? 
ALE: tungkol sa utang... 
JUAN: Wala po, umalis po siya. 
ALE: yung utang ko, babayaran ko na sana. 
JUAN: ay nandito na po siya, kararating lang... 


ANAK: nay kapatid ko po ba nasa tiyan nyo? 
NANAY: Oo bakit? 

ANAK: love nyo po ba sya? 

NANAY: o0 naman 

ANAK: bat nyo po ba sya kinain? 


CUSTOMER: Ano ba naman itong tutpik nyo, iisa na 


nga lang ang dali pang mabali. 
WAITER (inis): Alam nyo sir, ang dami ng gumamit 
nyan, pero kayo lang nakabali! 


ANAK: Inay, totoo ba na “First love never dies?” 
NANAY: Aba, oo. Tignan mo yang Tatay mo, hang- 
gang ngayon buhay pa ang animal! 


JUAN: Tuwing magdadala ako ng girlfriend sa bahay, 

di nagugustuhan ni inay! 

PEDRO: Magdala ka ng kamukha ng inay mo! 
JUAN: Natry ko na, ayaw naman ni itay! 


JUAN: Alam mo, ayaw na ayaw kong makakita 
ng nakatayong babae sa bus habang ako eh na- 
kaupo! 

PEDRO: Kaya pinapaupo mo? 
JUAN: Hindi, natutulog ako! 


JUAN: Dok, ako po yung pasyente nyo LAST YEAR! 

DOC: Oo naaalala ko! may problema ba? 

JUAN: Itatanong ko Ing po sana kung pwede na 
akong maligo! 


AMO:Inday sagutin mo ang telepono baka yung 
chicks na naman ng sir mo yan! 
INDAY: Si Maam talaga, pinapagselos ako! 


Send your Jokes to pagusapan@gmail.com 


14| Pag-usapan Po Natin! Filipino Magazine, Issue 70 


TIT@ Usta. Halima Mantawil 
7 NET 


Lesson 58 


Pagsasaling Titik Kahulugan sa English Salitang Arabik 
c c | 53 aa 
Afwan - 'udran Excuse me ac - |gsc 


'Asif I'm sorry a 


Mabruk Congratulations A3 ya 


Kam How much? "sg 
'Ana ja'i' I'm hungry AE Ul 
'Umi My mother ga 


'Ahi My brother PEN 


'Uhti My sister PEN 
'Ami My uncle (paternal) A5 


Khali My uncle (maternal) ALE 


'Amati My aunt (paternal) | GA 


Halati My aunt (maternal) | HES 


Aawji | My husband | PI) 


Po Natin! Filipino Magazine, Issue 70 |15 


By Dr. Willie T. Ong 
(Internist-Cardiologist) 


Trabaho sa gabi, may epekto 
sa kalusugan 


Eye bags at dark circles Anong lunas? 


ANO ang dahilan ng pagkakaroon 
ng eye bags at pangingitim sa ilalim 
ng mata? Kadalasan ay dulot ito ng 
pagpupuyat, kulang sa tulog, sobrang 
gimmick, paninigarilyo at pag-inom 
ng alak. Dahil dito, nababawasan ang 
laman (fats) sa ilalim ng mata, nasisira 
ang mga ugat at nangingitim ang 
mata. Para mabawasan ang eye bags, 
heto ang mga tips: 

1. Matulog ng 7-8 oras bawat gabi. 
Kung hindi makatulog, humiga lang at 
ipikit ang mata. 

2. Magpalamig ng ilang hiwa ng pipino. 
Ilagay ang pipino sa yelo o refrigerator. 


da 
Ipikit ang mata at ipatong sa ibabaw 
ng mata ng 15 minuto. Palitan ang 
pipino kapag hindi na ito malamig. 
3. Puwede ring gumamit ang tea bags. 
lubog ang 2 tea bags sa maligamgam 
na tubig. Pagkatapos ay palamigin ito 
sa refrigerator. Ipatong ang tea bags 


sa mata ng 15 minuto. Ang sangkap 
na tannin sa tea ay nakatutulong 
sa pagbabawas ng pamamaga at 
pangingitim ng mata. 

4. Kung nagmamadali, kumuha ng yelo 
o pinalamig na kutsara at ipatong ito 
sa eye bags. Gawin ito ng ilang minuto 
lang habang malamig pa ang kutsara. 


5. Uminom ng 8-10 basong tubig 
bawat araw. Para hindi dehydrated 
ang katawan. 


6. Umiwas sa nakaka-allergy na bagay 
o pagkain. Puwedeng mamaga ang 
mata kapag may allergy. 


7. Magbawas ng stress at huwag 
sumimangot. Maging masaya para 
gumanda at mabawasan ang eye 
bags. 


Filipino Pediatrician in Kuwait: DR. EMILY ZAPANTA, Al-Sayegh Clinic, Mangaf Coastal Road, Opposite Fahaheel Sea Club. Tel. 65345687. Email: info @alsayeghclinic.com 


Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng ICSA - International Institute of Computer Science 84 Administration. Earn your Bachelor's Degree while Working! Courses | 
offered: ACCOUNTING TECHNOLOGY and BS ENTREPRENEURSHIP / GRAPHICS DESIGNING using: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw, 
Logos Designing / AIRLINE TICKETING COURSE / Computer Secretarial Course / PC and Laptop Maintenance Course. For more information call 22467301, 
22403408, 99302850, 96621592. Ang ICSA ay matatagpuan sa 8th Floor, Panasonic Tower, Maliya, Kuwait City. 
UNG TC CC... cdc - cc SC OgEA4LAYS. 


PINOY RECIPE Um Ismael Elisea Vallado 


PARAAN: 


1. Linisin ang isda. 

2. Alisin ang ulo at gilitin ang 
katawan. 

3. Ibabad na magdamag sa 
asin. 

4. Magluto ng isang tasang 
bigas sa dalawang tasang 
tubig. 

5. Magbayo ng angkak 
(papulang galing sa puno) at 
ihalo sa lugaw. 

6. Isama ang isda sa lugaw at 
ilagay sa garapon. 

7. Sarhang mabuti at itabi nang 
tatlo o apat na araw. 

8. Igisa ito sa maraming 
bawang, sibuyas at kamatis. 

9. Patakan ng isang kutsarang 
suka bago ihain. 


MGA SANGKAP: 
2 tabong tulya 
1 sibuyas 
2 butil ng bawang 
1 pirasong labuyo, pula, 
hiwain 
1 kapirasong luya, pitpitin 
2 pirasong kalamansi 
Pamintang durog 
suka 
asin 


PARAAN: 

1. Banlian ang tulya at kunin 
ang laman. 

2. Igisa ang bawang, sibuyas 
at isunod ang tulya. 

3. Timplahan ng suka, asin, 
paminta at luya. 

4. Kaunti lamang ang 
sabaw nito at kailangang 
umanghang. 

5. Makaraan ang pitong 
sandali ng pagkulo, 
hanguin. 

6. ldagdag ang siling labuyo 
at kalamansi. 


TALAMBUHAY NG PROPETA 


Ust. Mohammad F. Sumaway 


ng isa pang mahalagang karagdagan sa 
Ati ng Islam ay ang pagyakap ni Umar 

Bin Al-Khattab(ra) noong Dhul Hijjah, sa 
ika-anim na taon ng pagkapropeta, tatlong araw 
pagkatapos ng pagyakap ni Hamzahf(ra). Siya ay 
lalaking may pagka-mapagsapalarang katapangan 
at katatagan ng pagpapasiya. Siya ay kinatatakutan 
at iginagalang sa Makkah at isang mapait na 
kalaban ng bagong relihiyon. Ang kanyang matalas 
na pagtitimpi at labis na pagkapoot sa Propeta(saw) 
ang nagtulak sa kanya isang araw na lisanin ang 
kanyang bahay, ang espada ay nasa kanyang kamay, 
na ang hangarin ay patayin ang Propeta(saw). Sa 
daan ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang mga 
kaibigan na nagtanong kung saan siya pupunta. 
Si Umar(ra) ay galit na galit na sumagot, “Upang 
sirain si Muhammad, ang lalaking ito ang sumira 
sa pagkakaisa ng mga Quraish, humanap ng mga 
butas sa kanilang relihiyon at pinagwalang-pitagan 
ang kanilang mga diyos.” Noon ipinabatid sa kanya 
ng kanyang kaibigan na ang kanyang kapatid at 
ang kanyang bayaw ay yumakap na sa bagong 
pananampalataya. 


Itinutok ni Umar(ra) ang kanyang mga hakbang 
patungo sa bahay ng kanyang kapatid. Habang siya 
ay papalapit, ay narinig niya ang tinig ni Khabbab 
Bin Aratt(ra), na nagbabasa ng mga talata mula sa 
Surah Taha. Nang maramdaman ni Khabbab(ra) ang 
pagdating ni Umar(ra), ay nagtago siya. “Anong tinig 
ang aking narinig ngayon-ngayon lang?” ang sigaw 
ni Umar(ra). “Wala kang narinig,” ang parehong 
sagot ng kanyang kapatid at ng asawa nito. Sa 
gayon ay sumulong si Umar(ra) na nagsasabi na 
alam niya ang kanilang pagyakap sa Islam. Malupit 
niyang binugbog ang kanyang bayaw. Tinulungan 
ng kanyang kapatid na si Fatimah ang asawa nito 
ngunit siya rin ay nasaktan. Ang kanyang kapatid 
at ang asawa nito ay sumigaw, “Oo! Kami ay mga 


Ang Pagyakap ni Umar 
Al-Khattab(ra) sa Islam 


Muslim, gawin mo kung ano ang gusto mo.” Nang 
makita ni Umar(ra) ang mukha ng kanyang kapatid 
na puno ng dugo, lumambot ang kanyang puso at 
hiningi ang papel na kanilang binabasa. Sinabi sa 
kanya ng kanyang kapatid na hugasan muna ang 
kanyang sarili at ibinigay sa kanya ang pahina. 
Binasa niya ang unang mga talata sa Surah Taha 
hanggang mabasa niya ang: “Katotohanan! Ako 
ang Allah! Walang may ibang karapatang sambahin 
maliban sa Akin, kaya sambahin mo Ako at ialay 
mo ang ganap ang mga Salah, bilang paggunita sa 
Akin.” (Qur'an 20:14) 


Si Umar(ra) ay nahalina sa mga talatang 
ito at nakiusap sa kanila na ihatid siya kay 
Muhammad(saw). Siya ay lumisan patungo sa 
bahay ng Argqgam kung saan ay ginaganap ng 
Propeta(saw) ang lihim na mga pagpupulong sa 
kanyang mga tagasunod. Si Umar(ra) ay humingi ng 
pahintulot na pumasok sa loob. Ang Propeta(saw) 
ay nagtanong sa kanya kung ano ang dahilan ng 
kanyang pagbisita. Doon ay sumagot si Umar(ra), 
“O Sugo ng Allah! Ako ay nagpunta sa iyo upang 
maniwala kay Allah at sa Kanyang Mensahero at 
ang dala niya mula sa kanyang Panginoon.” Puno 
ng kagalakan, si Muhammad(saw) kasama ang 
kanyang mga tagasunod, ay sumigaw ng “Allahu 
Akbar” (ang Allah ay Dakila). 


Ang pagyakap ni Umar(ra) ay isang makatotohanang 
tagumpay para sa layunin ng Islam. Ang bunga ng 
kanyang pagyakap ay napakadakila sa kadahilanang 
ang mga mananampalataya na lihim na sumasamba 
kay Allah sa apat na sulok ng kanilang bahay ay 
makakapagpulong na at makakapagsagawa na 
ngayon ng kanilang ritwal na pagsamba ng hayagan 
sa mismong banal na bahay (Al-Ka'bah). 


(Mula sa “Ang Selyadong Nektar,” 
ni Sheikh Safi-ur-Rahman alMubarakpuri) 


18| Pag-usapan Po Natin! Filipino Magazine, Issue 70 


ISLAM AT MGA BATAS 


Uztaz Wahibie Tamama 


Ang hatol kapag ang lalaki.a 


iN 


KY?” 
LI 


sa Islam at hindi yumakap sa Islam ang 


kanyang asawa. 


alang ang relihiyong kinabibilangan ng 

babae. Maaaring siya ay kabilang sa 
Angkan ng Kasulatan [Hudyo o Kristiyano], o siya 
ay kabilang sa ibang relihiyon, tulad ng Budista, 
Hindu, o pagano [na sumasamba sa mga diyus- 
diyosan], o siya ay walang kinikilalang diyos at 
hindi naniniwala sa mga relihiyon. 


Kapag yumakap sa Islam ang isang lalaki 
samantalang ang kanyang asawang Hudyo 
o Kristiyano ay hindi yumakap, samakatuwid 
ang gayong bisa ng kasal nito ay mananatili, 
sapagka't ang pag-aasawa ng isang Muslim sa 
isang Kristiyano o Hudyo ay pinahihintulot . Ang 
Allah ay nagsabi: “Sa Araw na ito, ipinahihintulot 
para sa inyo ang tayyibat [lahat ng mabuti at 
malinis na pagkain]. At ang pagkain niyaong 
mga pinagkalooban ng Kasulatan [mga Hudyo 
at Kristiyano] ay ipinahintulot para sa inyo at ang 
inyong [mga pagkain] ay ipinahihintulot din para 
sa kanila. At [ipinahihintulot para sa inyo upang 
pakasalan] ang mga malilinis na babae mula sa 
mga naniniwala at ang mga malilinis na babae 
mula sa mga pinagkalooban ng Kasulatan na 
nauna sa inyo.” (Surah Al-Maidah, Ayah 5) Nguni't 
kailangan niyang maging masigasig sa pag- 
aanyaya rito at pamamatnubay sa lahat ng mga 
paraan at daan. 


Kapag ang isang lalaki ay yumakap sa Islam at 
ang kanyang asawa ay tumangging yumakap sa 
Islam, at siya [asawang babe] ay hindi kabilang 
sa lipon ng Angkan ng Kasulatan (mga Hudyo 


S aganitong kalagayan, dapat nating isaalang- 


at Kristiyano), bagkus siya ay isang Buddist, o 
Hindu, o pagano o bukod dito, samakatuwid 
dapat isaalang-alang ang sumusunod: 
Magkagayon, siya ay dapat maghihintay sa lddah 
[palugit na panahon] para sa isang hiniwalayan. 
At kung yumakap sa Islam [ang asawang babae] 
habang nasa panahon ng lddah [paghihintay] nito, 
magkagayon siya ay asawa pa rin niya at hindi na 
nangangailangan ng pagbabago sa kasunduan 
sa kasal. 


Subali't kung [ang asawang babae] ay tumangging 
yumakap sa Islam hanggang matapos ang ibinigay 
sa kanya na palugit, ang kasal ay mawawalan ng 
bisa. 


Nguni't kung kailan natapos ang Iddah [panahon 
ng paghihintay], saka siya yumakap sa Islam, 
magkagayon maaari niyang hininging muli ang 
kamay nito [para pakasalan] kung nais niya. Batay 
sa sinabi ng Allah na Tigib ng Kaluwalhatian at 
Kataas-taasan: “Gayundin naman, huwag ninyong 
panatilihin ang mga kasunduan (na namamagitan 
sa inyo at sa) mga babaeng di-naniniwala.” (Surah 
Al-Mumtahanah, Ayah 10) 

Ibig sabihin ay huwag ninyong panatilihin sa 
inyong pangangasiwa ang isang babaing di- 
naniniwala na hindi kabilang mula sa lipon ng 
Angkan ng Kasulatan matapos ang pagyakap mo 
sa Islam. 


(Mula sa “Ang Gabay Para sa Bagong Muslim,” by Fahd Salem 
Omer Bahammanm) 
[| 


Pag-usapan Po Natin! Filipino Magazine, Issue 70 | 19 


ITUIWP Uztaz Muslimin Palami Bhiruar 


ng paglikha ng isang 
Aid ay espesyal at 
tunay na kahanga-hanga. 
Para sa atin isang pagkakataon 
upang mamangha sa malikhaing 


kapangyarihan ng Diyos. 


Upang ipagdiwang ang 
kapanganakan ng isang 
sanggol, ang pamilyang Muslim 
ay magkatay ng isang tupa, 
kambing, o iba pang mga hayop 
at ang karne nito ay kakainin 
sa isang handaan para sa mga 
kaibigan at mga ka-pamilya. 
lto ang AQIQAH, alay para 
sa mga bagong ipinanganak. 
Isang hayop ang kakatayin kung 
babae ang sanggol, at dalawang 
hayop naman kung ang sanggol 
ay lalaki. 

Ang TASMIYAH o pormal na 
pagbibigay ng pangalan ng 
bata ay maaaring gawin sa 


[r 


ganitong pagkakataon. Ang 
Propeta Muhammad (SAW) ay 
nagsabi, “Ang bawat sanggol 
ay tinutubos sa pamamagitan 
ng kanyang agigah.” (Mula sa 
Hadith ni Tirmidhi, al-Nasa'l, at 
Ibn Majah) Ayon sa ipinaliwanag 
na kahulugan ng “pagtubos,' 
na ang mga magulang ay 
gumawa ng isang bagay upang 
protektahan ang mga anak 
mula sa paglaki na isang di- 
mananampalataya. Ito ay iniulat 
na ang Mensahero ng Allah 
(SAW) ay nag-alay ng tupa sa 
ikapitong araw ng kanyang 
apong lalaki na si Hasan at 
inutusan ang ina ng bata, na 
si Fatima(R), sa pag-ahit sa 
ulo ng sanggol at magbigay 
ng sadagah (kawanggawa) sa 
halaga ng pilak katumbas sa 
bigat ng mga buhok. (Mula sa 


Ang Agigah, ang Tasmiyah, 
at ang Tahneek 


- 


Kk EF 4 ba 


Hadith Mishkat 4154: Muwatta: 
Abu Dawud 2835) 


Ang TAHNEEK ay madalas 
na kasabay sa ganitong 
okasyon. lto ay tumutukoy 
sa sunnah(tradisyon ng mga 
propeta) ang pagpapalambot 
ng isang hinog na “dates' at 
pingkian ng konti ang bibig ng 
sanggol. Kung walang “dates' 
ay maaari ding pulot-pukyutan. 
Kahit sino ay maaaring gawin 
ang mga ito kasunod ng isang 
maikling panalangin at mga 
hiling sa Allah para sa sanggol. 
Maaaring kakaiba para sa 
sinumang hindi pamilyar sa mga 
ito, ngunit ang mas malalalim 
na espirituwal na kahulugan at 
mga benepisyo ng mga ito ay 
tanging ang Diyos lamang at 
ang Kanyang Sugo ang nakaka 
alam. a) 


20| jsapan Po 


Natin! Filipino Magazine, Issue 70 


MAY NAGDISENYO BA NITO? 


e Kung walang mga haltere ang langaw sa ito at ang crane fly, hindi magiging 


matatag ang lipad nila 
@bugscope.beckman.illinois.edu 


Ang Haltere ng Langaw 


ng langaw? Kapag tinamaan ito ng malakas 

na hangin, bakit mabilis itong nakakabalik 
sa tamang posisyon? Nakakatulong sa langaw 
ang dalawang pagkaliliit na bahaging nakausli sa 
ilalim ng bawat pakpak nito, na tinatawag na mga 
haltere. (May mga haltere ang mga insektong 
may dalawang pakpak, gaya ng langaw, lamok, 
at niknik.) 


Pag-isipan ito: Ang haltere ay kahawig ng 
isang pagkaliit-liit na aspileng bilog ang dulo. 
Kapag lumilipad ang langaw, ang mga haltere ay 
kumakampay na simbilis ng mga pakpak pero 
sa pasalungat na direksiyon. Natuklasan ng mga 
siyentipiko na ang mga haltere ay nagsisilbing 
gyroscope, na tumutulong para manatiling 
matatag ang langaw habang lumilipad ito. (Ang 
karaniwang gyroscope ay binubuo ng isang 
kahang may disk na mabilis na umiikot sa axis 
nito. Nananatili ang disk sa axis nito sa kabila ng 
paggalaw ng kaha o paghatak ng mga magnetic 
field o ng grabidad. Kaya naman ang mga 
gyroscope ay mahusay na gamiting kompas.) 


Bo: napakahusay magpasirku-sirko sa ere 


Ang mga haltere, na bilog ang dulo, ay 
“kumakampay sa iisang direksiyon, gaya ng 


pendulo ng orasan,” ang sabi ng Encyclopedia 
of Adaptations in the Natural World. Kapag 
ang langaw ay biglang napaliko sa paglipad, 
sinadya man o dahil sa bugso ng hangin, “ang 
pinakakatawan ng haltere ay napipilipit,” ang 
sabi ng ensayklopidiya. “Ang pagpilipit na ito 
ay nadedetek ng kumpol ng mga nerbiyo na 
konektado sa haltere, at ang impormasyon ay 
inihahatid sa utak ng langaw, sa gayo'y nagagawa 
nito ang kailangan niyang gawin para manatili . .. 
sa tamang direksiyon.” Ito ang dahilan kung bakit 
napakabilis lumipad ng mga langaw at mahirap 
silang hulihin. 


Maraming ideya ang mga inhinyero kung paano 
magagamit ang teknolohiyang salig sa nagagawa 
nghaltere, halimbawa'y samgarobot, samekanikal 
na mga insektong pagkaliliit at nakakalipad, at sa 
mga sasakyang pangkalawakan. “Sino ang mag- 
aakalang marami pala tayong matututuhan sa 
isang maliit at di-kaakit-akit na nilalang na gaya 
ng langaw?” ang isinulat ng aerospace researcher 
na si Rafal Zbikowski. 


Ano sa palagay mo? Ang haltere ba ng langaw na 
nagsisilbing gyroscope ay resulta ng ebolusyon? 


O may nagdisenyo nito? (Gumising!) 
H 


Pag-usapan Po Natin! Filipino Magazine, Issue 70 [21 


ISYUNG PANG-MUSLIM 


mn 


he concept of fair trade has achieved 
prominence over recent years however a 
brief look at its core principles shows that 
fair trade ethics are consistent with the Islamic 
teachings formed during the time of the Prophet 
Muhammad (saw). 


UU 


Fair trade is a social movement advocating better 
working conditions for traders in developing 
countries as well as promoting sustainability. 
Notable fair trade products include commodities 
such as cocoa, cotton, chocolate, honey and 
handicrafts. 


Fair trade as a concept seeks to bring about 
equity in international trade through promoting a 
wholesome and respectful relationship between 
traders (usually from developing countries) and 


air Irade and Islam 


buyers (usually from developed countries) founded 
on transparency and effective communication. 
This relationship sees to the trader being paid no 
less than a fixed minimum price (established by a 
fair-trade certifying body) for their produce which 
will ensure all of their costs are met, allowing 
for a sustainable and secure production future. 
Buyers also have the option of paying a premium 
price which provides extra funds to buyers to 
be put back into local social and environmental 
developments. 


Some of the concepts contributing to fair 
trade certification include ensuring production 
environments are safe for workers, following legal 
and correct working conditions (no child or slave 
labor) and protection and sustainability of the 
environment. 


22 | Pag-usapan Po Natin! Filipino Magazine, Issue 70 


Based on these standards and definitions, itcan be 
seen that the concept of fair trade espouses many 
of the Islamic teachings about trade dealings. 


During the advent of Islam, the city of Makkah was 
a trade hub. The Prophet Muhammad (saw) was a 
well-known and respected trader given the name 
of “Al Amin”, the trustworthy, due to his honest 
and dependable nature. From his time as a trader 
and from the situation of the economy around 
him, many lessons were given and recorded with 
regards to the manner of trading in Islam. 


First and foremost is an insistence on honesty 
and integrity. There are many ahadith supporting 
this principle such as the following narration by 
Tirmidhi: “The truthful and trusty merchant is 
associated with the prophets, the upright, and the 
martyrs.” The Qur'an is even more specific on the 
matter of honest trading wherein Allah (swt) says 
“Give a full measure when you measure out and 
weigh with a fair balance.” (17:35) 


Fair trade aims to provide the poor with secure 
trading means to ensure they are not exploited 
by their buyers. Islam, like fair trade, is supportive 
of social justice for all. The Qur'an clearly states 
on several occasions the importance of striving 


for justice such as “O ye who believe! Stand out 
firmly for justice, as witnesses to Allah, even as 
against yourselves, or your parents, or your kin, 
and whether it be (against) rich or poor: for Allah, 
can best protect both.” (4:135) 


To help ensure there is consent in trade between 
producers and buyers, fair trade advocates 
transparent 5 relationships s8 during Bs business 
transactions extending as far as to the consumer. 
This open relationship ensures that there is 
no exploitation of the less experienced when it 
comes to trade matters. Islam similarly follows 
this principle, stating that business is only correct 
when there is consent from both parties which 
helps eliminate the mistreatment of producers 
from poor and desperate situations. The Qur'an 
says “O you who have believed, do not consume 
one another's wealth unjustly but only [in lawful] 
business by mutual consent.” (4:29) 


Besides consensual transactions, the general 
well-treatment of workers is emphasized upon 
in both fair trade and Islam. From providing safe 
working conditions to prompt payment, fair trade 
insists on many of the existing rules regarding the 
treatment of workers in Islam. For example, the 
Qur'an states “Give just measure and weight, nor 
withhold from the people the things that are their 
due” (7:85), clearly prohibiting any unjust dealings 
regarding quantities and payment. 


These few examples of the relationship between 
fair trade and Islam serve to show a direct 
correlation in intrinsic principles. From the few 
examples given, it is clear that fair trade espouses 
the teachings of trade in Islam and at the same 
time certifies produce to ensure certainty for 
consumers. While supporting fair trade, produce 
is not necessarily obligatory, Muslims have a duty 
to ensure that the products they consume have 
been sourced justly and from the examples above 
it can be seen that buying fair trade is a safe way 
to do so. (Maryam Issadeen, islamiquemagazine. 
COM). H 


Pag-usapan Po Natin! Filipino Magazine, Issue 70 [23 


Putra Mosque, Putrajaya, Malaysia 


@wikimedia.org 


Our Fate 


What shall we do with the time we've wasted 
For the friends we loved and those we hated 
What will become of those laughter we cast 
Those moments are gone and lost to the past 


What shall we do with the hardships we shared 
The sorrow we braved and the tears that we shed 
What will become of the memories that haunt 
The bad deeds we did to the people we affront 


What shall come in the morning of the days 

Of those who remember our purpose and ways 
What will they say on our sorrow and pain 

After greed and plunder that brought us to shame 


After all, we are just drifting on our fate 

With the good and bad writings on our slate 
Let frustration and guilt rot and decay 

Those are past that makes who you are today 


Copyright @ Jonathan Medida 
Copyright @ PoetrySoup and Respective Poets. 


